WikipediA 


Ikigibo 



Play media 

Ikigibo 


Ikigibo cyangwa Igibo*^^^, Icyigbo (izina mu kigibo : Asusu Igbo) ni umrimi rwa 
Nijeriya, Gineya Ekwatoriyale na Kamemni. Itegekongenga ISO 639-3 ibo. 


Contents 

Alfabeti y’ikigibo 

Amagambo n'interuro mu kigibo 

Imibare 

Wikipediya mu kigibo 
Notes 



Nsibidi 


Alfabeti y’ikigibo 


Icyewe kigizwe n’inyuguti 36:abchdefggbghgwhiijkkpkwlmnnwnyhoQprsshtuyvwyz 
inyajwi 8:aeiioQug 

indagi 28 : b ch d f g gb gh gw h j k kp kw I m n nw ny h p r s sh t v w y z 



A 

B 

Ch 

D 

E 

F 

G 

Gb 

Gh 

Gw 

H 

1 

1 

J 

K 

Kp 

Kw 

L 

M 

N 

Nw 

Ny 

N 

0 

0 

P 

R 

S 

Sh 

T 

U 

U 

V 

W 

Y 

z 


a 

b 

ch 

d 

e 

f 

g 

gb 

gh 

gw 

h 

i 

i 

j 

k 

kp 

kw 

1 

m 

n 

nw 

ny 

n 

0 

0 

P 

r 

s 

sh 

t 

u 

u 

V 

w 

y 

z 


Amagambo n'interuro mu kigibo 

■ Aha my bu ... - Nitwa ... 

■ QkgkQ - inkoko 

■ any QkgkQ - inyama y’inkoko 

■ akwa - ifi 

■ Qgede - umuneke 

■ mmiri - amazi 

■ ojii - umukara 

■ ego - ifaranga 

Imibare 


■ otu - rimwe 

■ abyo - kabiri 

■ atQ-gatatu 

■ anQ - kane 

■ ise-gatanu 

■ isii - gatandatu 

■ asaa - karindwi 

■ asatQ - umunani 

■ itolu / iteghete - icyenda 

■ iri-icumi 

■ iri na otu - cumi na rimwe 

■ iri na abyo - cumi na kaviri 

■ iri na atQ - cumi na gatatu 

■ iri na anQ - cumi na kane 

■ iri na ise - cumi na gatanu 

■ iri na isii - cumi na gatandatu 

■ iri na asaa - cumi na karindwi 

■ iri na asatQ - cumi n’umunani 

■ iri na iteghete - cumi n’icyenda 

■ iri abya- makumyabiri 




















































































■ iri atQ - mirongo itatu 

■ iri ariQ - mirongo ine 

■ iri ise - mirongo itanu 

■ iri isii - mirongo itandatu 

■ iri asaa - mirongo irindwi 

■ iri asatQ - mirongo inani 

■ iri iteghete - mirongo cyenda 

■ nari - ijana 


Wikipediya mu kigibo 

■ http://ig.wikipedia.org/wiki/lhu_Mbu 

Notes 

1. Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB953463) - Kinyarwanda - Rwanda (http://www.microsoft.com/downloads/detail 
s.aspx?displaylang=rw&FamilylD=e269e6f4-afaf-4703-9238-5b84951f6324) 


Retrieved from "https://rw.wikipedia.org/w/index.php?title=lkigibo&oldid=72300" 


This page was last edited on 6 June 2020, at 10:27. 

Text is available under the Creative Commons Attribution -ShareAlike Lic ense ; additional terms may apply. See Terms of Use for details. 








